Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Espesyal na Isyu 
Abril 19, 2004 
www. philippinerevolution.org 


Santambak na kasinungalingang 


pseudo-repormista 


Sagot sa bayad na patalastas ng ilang elemento ng CBCP-NASSA kaugnay ng PTC 


1 Ang mga utak ng bayad na patalastas ng CBCP- 
e NASSA sa isyu ng 16 Abril ng PDI ay ang mga 
pekeng social democrat at mga nagpapanggap na re- 
pormista na ang tunay na pakay ay anti-komunistang 
pang-iintriga. Nag-aasta silang repormista para la- 
mang ipagtanggol ang bulok na sistema at pasistang 
estado. Ang mga pinuno nila ang nasa tuktok 
ngayon ng National Security Council at National 
Intelligence Coordinating Agency at mga maka- 
pangyarihang ahensya sa gabinete at Malakan- 
yang. Lantad silang nangu- 
nguna sa pagtutulak ng 
total war at pasistang 
witch hunt ng AFP-PNP 
at direktang kakutsaba 
ng mga eksperto sa 
saywar at pasistang 
berdugo ng AFP-PNP, 
laban sa rebolusyonar- 
yong kilusan. 

May mga nakapir- 
ma sa bayad na pata- NS 
lastas na maaaring 
ipagpalagay na walang 
masamang intensyon 
at malamang na nata- 
ngay lamang ng mga in- A 
triga, kasinungalingan [Rs 
at disimpormasyon la- Wa” 
ban sa BHB. Sinisikap 
natin silang abutin at paliwanagan. Kaalinsabay, 
kailangang linawin sa publiko ang mga isyung 
ibinabato at binabaluktot ng bayad na patalastas. 
Batid din natin na may ilang pagkakamali at pagku- 
kulang kaugnay ng ilang aksyong militar na nasa- 
sangkalan ng mga eksperto sa saywar ng AFP-PNP 
para mang-upat ng isteryang anti-terorista laban sa 
BHB. 


2 Ang bayad na patalastas ay nagbibigay ng mga 
e propaganda pointers para sa mga reaksyunaryong 
burukrata at NGO laban sa PTC ng BHB. Ang mga 
nasabing punto sa kabuuan ay nagtutulak ng Ultra- 
Kanang mga pananaw tungkol sa usapang pangkapa- 
yapaan at lubhang demagohikong nagbubunton ng 
sisi sa BHB para sa talamak na korupsyon at kabu- 
lukan ng reaksyunaryong eleksyon at reaksyunar- 
yong pulitika, at pati sa labis-labis na laki ng 
agwat sa kabuhayan ng mga 
mayaman at maralita. 
Sinasamantala ng ba- 
yad na patalastas ang mga 
ilusyong burgis at petibur- 
gis kaugnay ng reaksyunar- 
yong eleksyon at sina- 


sakyan ang buhos ng 
TA mga intriga at pamba- 
N baluktot laban sa BHB 

A, $ mula sa pabrika ng 

NA nb mga balita sa Kampo 

W Aguinaldo— para 

mangalap ng supor- 

ta sa pagpapaigting 

ng total war at pasis- 

tang panunugis ng AFP-PNP. 

Base sa kasalukuyang reali- 

i/ dad ng bansa, hindi rin nalala- 

” yo ang pagbibigay-matwid at 

pagsuporta sa sigeng pinaiigting 
na interbensyong militar ng US. 


3 Pundamental na paninindigan ng BHB sa reak- 
esyunaryong eleksyon. Ang BHB ay hindi luma- 
lahok sa reaksyunaryong eleksyon. Walang pasubaling 
pinatutunayan ng buong kasaysayan ng papet na 
republika at ng ibayong sumasahol na realidad sa 
sosyo-ekonomya at pulitika na hindi makakaasa dito 


ang sambayanan ng tunay na solu- 
syon sa napakalalang krisis at mga 
pundamental na problema ng ban- 
sa. Ang reaksyunaryong eleksyon 
ay prosesong pulitikal na mahigpit 
na kontrolado mula umpisa hang- 
gang katapusan ng imperyalismong 
US at mga lokal na reaksyunaryong 
kakutsaba nito. Lubos ang pagkon- 
trol nila sa mga pangunahing pi- 
nagmumulan ng pondong pangam- 
panya, sa mass media, mga tuntu- 
nin at makinaryang burukratiko, 
mga pinakamalakas na reaksyunar- 
yong partido, at iba pang pinaka- 
mahalagang kasangkapan para ti- 
yakin ang panalo sa reaksyunar- 
yong eleksyon. Lagi pang nakaan- 
tabay ang makinarya sa panlilin- 
lang at pandarahas ng reaksyunar- 
yong estado para labanan at sagka- 
an ang impluwensya at panalo ng 
mga tunay na progresibong kandi- 
dato. 

Gayunman, iginagalang ng BHB 
ang karapatan at pagsisikap ng 
mga ligal na progresibong pwersa 
na lumahok sa reaksyunaryong 
eleksyon para samantalahin ang 
anumang puwang doon--gaanu- 
man kaliit o kalimitado— para isu- 
long ang mga adhikain at kapaka- 


BAYAN 
Espesyal na Isyu Abril 19, 2004 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wikang 
Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligaynon, Waray 
at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org. 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng mga 
kontribusyon sa anyo ng mga artikulo at 
balita. Hinihikayat din ang mga mam- 
babasa na magpaabot ng mga puna at 
rekomendasyon sa ikauunlad ng ating 
pahayagan. Maaabot kami sa pamamagitan 
ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang 
beses bawat buwan ng Komite Sentral 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 


nan ng sambayanan. Napakalaki 
ang mga disbentaheng hinaharap 
nila, napakalaki at napakarami ng 


kalamangan sa kanila ng mga 


pwersang reaksyunaryo at 
pro-imperyalista. a 

Nagsisikap din ang $ 
rebolusyonaryong kilu- (Z337 
san na samantalahin pA / 
ang lahat ng pagkaka- WK 
taon para isulong ang (IN 
mga adhikain at paki- ` 
kibakang anti-imperya- 
lista, antipyudal at anti- 
pasista. Alinsunod dito, sgi 
handa itong makipag- / 
kasundo at makipag- 
tulungan sa lahat ng 
pwersa at elementong 
mapagkaibigan kahit 
panandalian, para mai- 
sulong ang pakikiba- 


kang bayan at kumuha ng N ANG 


mga pakinabang para sa mga 
rebolusyonaryong pwersa, 
baseng masa at kilusang 
masa. 

Mulat din ang rebolu- 
syonaryong kilusan sa 
pagsamantala ng lahat ng pagkaka- 
taon, maging ang mga alitan ng 
mga reaksyunaryo, para labanan, 
ihiwalay at pahinain ang mga pina- 
kamasahol na reaksyunaryo, na pi- 
nakamalaki ang kasalanan at pami- 
minsalang ginagawa sa kapakanan 
ng bansa, sambayanan at rebolu- 
syon. 


ir. 
a. 


4 Pahirap sa mga kandidatong 
e mahirap? Malaking kabulas- 
tugan ang pantasyang nilulubid ng 
bayad na patalastas na may mala- 
yang kumpetisyon ng mga kandida- 
tong mayaman at mahirap sa reak- 
syunaryong eleksyon, bagay na gi- 
nugulo raw ngayon ng BHB. 
Matagal bago pa man ang pa- 
nahon ng kampanya, ang mga pa- 
ngunahing reaksyunaryong pak- 
syon, ang mga pinakamakapangya- 
rihan at pinakamakwartang pak- 
syon, angkan, burukrata at pinan- 


ts 
7 D f 
A ' 


syer (lehitimo man o hindi) sa iba't 
ibang antas ay kumikilatis, pumipi- 
li at naghahanda na ng kanilang 
mamanukin sa reaksyunaryong 
. eleksyon. Sa pilian pa lang ng 
Ng kandidato at pagbubuo ng 
tiket ng mga pangunahing 
partidong namamayani sa 
reaksyunaryong pulitika, 
4! sarado na ang pinto sa 
mga kandidatong maralita 
at laluna sa mga kandida- 
~} tong makamaralita. Ito ang 
realidad sa reaksyunaryong 
S pulitika at reaksyunaryong 
eleksyon mula ibaba at 
lalo pa sa mas mataas na 
| mga antas. Isang anomalya 
. sa reaksyunaryong pu- 
NA litika ang maralitang 
'8 kandidato sa munisi- 
N palidad pataas. 
Pero kung sakali 
ty, man at may kandida- 


KRE tong maralita o "walang 


' DNA 


kakayahang magbayad" 
na tumatakbo sa anu- 
mang pwesto sa reak- 

syunaryong eleksyon, maka- 
titiyak siya o sila na ang BHB o 
mga patakaran nito ang pinakama- 
liit na dapat niyang problemahin sa 
pagbangga sa mga kandidatong 
pinili, suportado at pinopondohan 
ng mga namamayaning reaksyunar- 
yong paksyon. 

Kumpara sa daan-daang mil- 
yong ibinubuhos ng mga reaksyu- 
naryong partido at pulitiko sa 
eleksyon sa munisipalidad pataas, 
ang access fee o PTC ng BHB ay 
kakarampot lamang. Mas mahalaga 
sa pananaw ng BHB ang tanda ng 
paggalang at pagpapasintabi sa 
rebolusyonaryong kapangyarihan 
sa mga sona at baseng gerilya. Ang 
mga sona at baseng gerilyang ito 
ay naipundar sa pamamagitan ng 
buhay-at-kamatayang pakikibaka 
at di matatawarang mga sakripisyo 
ng mga rebolusyonaryong pwersa 
at masa. Mas mahalaga rin para sa 
BHB ang oportunidad na makipag- 


ANG BAYAN Abril 19, 2004 


usap sa lahat ng handang makipag- 
kaibigan o makipagmabutihan at 
mangalap ng suportang walang 
kundisyon para sa kapakinabangan 
ng BHB, baseng masa at kilusang 
masa. 

Ang pasya ng BHB sa mga kahi- 
lingan sa permisong makapangam- 
panya sa mga sona at baseng 
gerilya nito ay hindi solo ni pangu- 
nahing nakabatay sa halagang ibi- 
nabayad. Di hamak na mas matim- 
bang ang kahandaang gumalang at 
makipagmabutihan hindi lamang 
sa rebolusyonaryong pwersa kundi 
higit pa sa mamamayan sa lugar. 
Kaugnay nito, pinaninindigan ng 
BHB ang karapatang pigilin ang 
sinumang nais gumalugad sa mga 
sona at baseng gerilya nito para 
lamang magkalat ng lason at poot, 
mang-espiya at manabotahe laban 
sa rebolusyonaryong kilusan. Ang 
mga pumapasok sa mga sona at 
baseng gerilya nang walang pakun- 
dangan at bukod pa'y nagdadala ng 
mga armadong escort na goons o 
pasistang militar ay ipinapalagay 
na may masamang intensyon at 
tama lamang na harapin ng naba- 
bagay na armadong aksyon ng 
BHB. 


5 Paghadlang sa karapatan sa 
eimpormasyon ng mamama- 
yan sa mga sona at baseng geril- 
ya? Ang karaniwang mamamayan 
sa mga sona at baseng gerilya ng 
BHB, kumpara sa ibang bahagi ng 
bansa, ay di hamak na mas maalam 
at mas malalim na nakauunawa sa 
tunay na kalagayan ng lipunan, 
mga pangunahing isyu, at tunay na 
katangian at interes ng mga pa- 
ngunahing pwersang pulitikal sa 
bansa. Hindi galing sa tuwing ikat- 
long taong mga sarswela at bula- 
das ng mga nangangampanyang re- 
aksyunaryong kandidato ang gani- 
tong kaalaman nila, kundi sa mulat 
na paglahok sa mga pakikibakang 
bayan at walang pagod na eduka- 
syong pampulitika at pag-oorgani- 


ANG BAYAN Abril 19, 2004 


sa ng mga samahang masa, organo 
ng kapangyarihang pampulitika, 
komite ng NDF at mga yunit ng 
BHB. Ang karaniwang mamamayan 
sa mga sona at baseng gerilya ng 
BHB ay di hamak na mas matalas 
na nakakakilala sa tunay na mga 
nagtataguyod sa kapakanan ng 
sambayanan at sa mga kinatawan 
at tagapagtanggol ng mga dayuhan 
at lokal na mapagsamantalang uri. 
Pinatutunayan nila ito hindi la- 
mang at hindi pangunahin sa kung 
ano ang isinusulat sa balota sa 
mga reaksyunaryong eleksyon, 
kundi sa pakikipaglaban sa sari- 
saring pwersang nagtatangkang 
manghuthot, mang-api at manlin- 
lang sa kanila. Ang mamamayang 
mangmang at hindi pukaw ay hindi 
pwedeng magrebolusyon. Obliga- 
dong mag-aral at matuto ang ma- 
mamayan sa mga sona at baseng 
gerilya ng BHB dahil kailangan nila 
ang armas ng kaalaman para 
pangalagaan ang kanilang 
pagkakaisa at labanan ang 
walang humpay na mga in- g 
triga at disimpormasyon, gf 
mga pananakot 
at panggigipit, _f 
at walang- “ 
awang mga pana- 
nalakay ng mga 
pasistang tropa ng 
AFP-PNP-CAFGU. 


6 Pagpapalala sa ko- 
erupsyon? Matinding 
parusa sa masa ng sam- NA 
bayanan ang walang pa- na 
tumanggang korupsyon at 
kabulukan na lumulukob mula 
ulo hanggang paa sa burukra- 
syang sibil at militar ng reak- ), 
syunaryong gubyerno. Salu- LS 
ngat sa pagpapalabo ng ba- # 
yad na patalastas ng CBCP-NASSA, 
ang tunay na nasa kaibuturan ng 
kabulukang ito ay ang labis na 
panghuhuthot ng mga mapagsa- 
mantalang uring dayuhan at lokal, 
ang lubhang parasitikong pananaw 


at gawi ng mga reaksyunaryong 
naghahari sa tuktok ng sistemang 
pampulitika at pang-ekonomya, at 
ang tusong pagmanipula ng imper- 
yalismong US sa kasakiman at pag- 
kapapet ng mga lokal na naghaha- 
ring uri para pikit-matang mapasu- 
nod ang reaksyunaryong gobyerno 
sa anumang dikta ng Washington 
at mga internasyunal na ahensyang 
kontrolado nito gaya ng IMF-WB- 
WTO. Nagmamalinis ang imperyalis- 
mong US tungkol sa korupsyon 
pero sila mismo ang nag-uudyok at 
pinakamalaking nakikinabang dito. 
Ang mga ito ang nasa likod ng pag- 
alagwa ng korupsyon sa reaksyu- 
naryong gubyerno sa panahon ni 
Marcos, gayundin sa lalo pang pag- 
sahol nito sa panahon ni Corazon 
Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estra- 
da at Gloria Macapagal-Arroyo. 
Sukdulang batak ng lohika at 
imahinasyong socdem ang isisi sa 
kakarampot na singil sa PTC 
ang daan-daang bilyon 
taun-taon na nalulustay 
ìà sa pondong publiko bu- 
nga ng talamak na korap- 
7 syon at kabulukan-huwag 


~ ibang pinsalang dulot ng 
labis-labis na pagba- 
Ñ luktot at pagsalau- 
la sa mga pataka- 
rang pambansa. 
Pinakama- 
haba at pinaka- 
masugid ang re- 
i kord ng mga 
B} pwersang rebolusyo- 
naryo at progresibo sa 
pagbaka sa korupsyon at 
mga bulok na pulitiko. Sari- 
f saring panunupil at pang- 
f aabuso ang sinuong nila para 


labanan ang mga pinakamalaking 


mandarambong mula kay Marcos 
hanggang kay Estrada at hanggang 
kay Jose Pidal. Kahit nakikipag- 
kompromiso o nananahimik na ang 
iba, ang mga ligal na progresibong 
pwersa sa pamamagitan ng kilu- 


3 


sang protesta at iba pa, ay matatag 
at walang pagod na nagpapatuloy 
sa paglaban para papanagutin sa 
hustisya ang mga mandarambong 
na gaya ni Marcos at Estrada. Gina- 
gawa rin ng mga iligal na rebolu- 
syonaryong pwersa ang lahat ng 
makakaya para usigin at papanagu- 
tin ang mga pinakamalalaking 
mandarambong. Isang patunay ang 
tuluy-tuloy na malaking timbang 
na ibinibigay ng NDFP sa usaping 
ito sa paghahanay ng mga proble- 
mang dapat harapin ng usapang 
pangkapayapaan ng NDFP at GRP. 

Kaugnay nito, ano ang gustong 
ipagmalaki ng mga pekeng socdem 
at mga pekeng repormista, ng mga 
promotor at benepisyaryo ng multi- 
bilyong raket sa PEACe bonds, ng 
mga burukratang civil society na 
nagpapakasasa sa mga pusisyon at 
pribilehiyong ipinabor sa kanila ng 
rehimeng Macapagal-Arroyo at iba 
pang reaksyunaryong rehimen mula 
kay Aquino, at ngayo'y kabilang sa 
mga pinakanag-uulol na tagapag- 
tanggol ng bulok na sistemang re- 
aksyunaryo at estadong papet at 
pasista? 


7 Ano ang totoong pinakama- 
elaking hadlang sa pag- 


abante ng usapang pangkapaya- 
paan? Ipinapangalandakan ng ba- 
yad na patalastas na ang paghaha- 
ngad daw ng NDFP na magawaran 


ng status of belligerency ang pina- 
kamalaking hadlang sa pag-abante 
ng usapang pangkapayapaan. 

Ito rin ang matagal nang Æ 
sinasabi ng mga militarista / 
at mga pekeng socdem na d 
pareho ang pangarap na å 


ang armadong rebolu- 
syon. Sa katunayan, 
ang obsesyon ng mga 
militarista at pekeng 
socdem sa pagpapasuren- 
der o di kaya'y todong 
pagtugis at pagdurog sa 
mga rebolusyonaryong 
pwersa ang nasa likod ng 
f O 
mga pinakamalalaking pagka- 
antala at gusot sa pagsulong 
ng usapang pangkapayapaan. Ud- 
yok ng mga militarista sa pamumu- 
no ni Angelo Reyes ang arbitrar- 
yong pagtalikod ni Estrada sa usa- 
pang pangkapayapaan pagkatapos 
niyang pirmahan ang CARHRIHL, ka- 
sunod ang pag-uutos ng all-out-war 
laban sa rebolusyonaryong kilusan. 
Udyok ng mga militarista at mga 
pekeng socdem ang arbitraryong 
pagsuspindi ni Macapagal-Arroyo 
sa usapang pangkapayapaan nang 
mahigit dalawang taon sa pag- 
aakala nilang pwedeng sindakin 
ang NDFP ng gerang anti-terorismo 
ni Bush at interbensyong militar ng 
US. 
Ang usapang pangkapayapaan 
sa katunayan ay matagal 
4 nang umabante nang lam- 
IS pas sa usapin ng pagsuko 
ng NDFP. Sa The Hague Joint 
Declaration pinagkasunduan ang 


d b usapang pangkapayapaan base sa 


pangkalahatang balangkas ng mga 
prinsipyo ng pambansang soberan- 
ya, demokrasya at hustisya 
\ sosyal na tinatanggap ng 
| magkabilang panig. Pinagka- 
sunduan din ang pag-iwas sa 
anumang  prekundisyong 
sisira sa likas na kata- 
ngian at layunin ng ne- 
gosasyong pangkapa- 
Sa kasaluku- 
| yan, hinaharap sa usa- 
Ui pang pangkapayapaan 
@) ang usapin sa imple- 
mentasyon ng CARHRIHL, 
ang unang komprehensi- 
” bong kasunduan sa pagi- 
tan ng dalawang Partido, 
XJ at ang pag-abante sa mga 
usapin ng mga pundamental na 
reporma sa sosyo-ekonomya. Lub- 
hang kaduda-duda, kung gayon, 
ang adyendang nasa likod ng tang- 
ka ng bayad na patalastas ng CBCP- 
NASSA na muling palakihin ang 
usapin diumano sa status of bellige- 
rency ng NDFP. Ito ay malinaw na 
panibagong tangka para pihiting 
paatras ang usapang pangkapaya- 
paan at ibalaho na naman ito sa 
usaping pinakamalapit sa puso ng 
mga militarista at pekeng socdem-- 
ang paghingi sa pagsurender ng 
mga rebolusyonaryong pwersa. 
Hindi maitatatwa ang pag-iral 
ng dalawang hukbo at dalawang 
magkahiwalay na kapangyarihang 
pampulitika sa bansa: ang papet at 
reaksyunaryong GRP at AFP sa isang 
panig, at ang rebolusyonaryong ka- 
pangyarihan at hukbong bayan sa 
kabila. Ang layunin ng usapang 
pangkapayapaan sa pagitan nila ay 
ang paghahanap ng mga puntong 
katanggap-tanggap sa magkabilang 
panig tungo sa ikalulutas ng mga 
pundamental na suliraning pam- 
bansa at panlipunan na ugat ng 
armadong labanang sibil, bukod sa 
pagsubok na magkasundo sa paglu- 
tas ng mga suliranin at usapin na 
magdudulot ng kagyat nang pakina- 
bang sa sambayanan. TAB] 


ANG BAYAN Abril 19, 2004 


Sagot ng NDFP negotiating panel 
sa bayad na patalastas ng CBCP-NASSA 


Luis G. Jalandoni 
Tagapangulo 

NDFP Negotiating Panel 
Abril 19, 2004 


ilang Tagapangulo ng Nego- 
Bes Panel ng National De- 

mocratic Front of the Philip- 
pines (NDFP), inawtorisa ako ng 
NDFP National Executive Commit- 
tee na maglabas ng pormal na 
sagot sa mga katanungang iniha- 
harap ng pahayag na "NPA Taxation 
in the May 2004 elections" ng 
CBCP-NASSA' na pirmado ng mga 
obispong Katoliko at mga social 
action director. Sinasamantala ng 
NDFP ang pagkakataong ito upang 
bigyang-linaw ang mga sali- 


gang prinsipyong gumaga- KA 


bay sa rebolusyonaryong 
pagbubuwis hindi lamang ( 
para sa mga lumagda sa W 
pahayag kundi sa lahat 
ng taong napaniwala na 
isang anyo ng pangingikil AH 
ang pagpapahintulot ng f” 
BHB sa mga kandidato 
at mangangampanya sa 
eleksyon na pumasok sa 
teritoryo ng rebolusyo- 
naryong gubyerno na tina- 
tawag na "permit to cam- 
paign" ng ilan. 

Ang ipinapahayag na- 
min dito ay tulad rin ng 
ipinahayag namin sa hapag ng ne- 
gosasyon kaugnay ng naturan ding 
usapin nang ungkatin ito noong 
Abril 1 ng isang kagawad ng nego- 
tiating panel ng Gubyerno ng Re- 
publika ng Pilipinas (GRP) sa ikala- 
wang bahagi ng pormal na usapang 
pangkapayapaan sa Oslo, Norway 
mula Marso 30 hanggang Abril 3, 
2004. 

Unang-una na, ipinapahayag 
namin na ang milyun-milyong ma- 


ANG BAYAN Abril 19, 2004 


A 2 
i 

n NG : 

A; h 


mamayan at mga rebolusyonaryong 
pwersa, kabilang ang Bagong Huk- 
bong Bayan, na pawang kinakata- 
wan ng NDFP ay rumerespeto sa 
likas at di maihihiwalay na karapa- 
tan at kalayaang mag-isip at mag- 
pahayag ng lahat ng indibidwal at 
grupo, kabilang ang lahat ng klase 
ng partidong pampulitika at puliti- 
kong nangangampanya ngayon 


para sa eleksyon sa Mayo 2004 ng 
reaksyunaryong estado. Malayang 
makapagpapahayag ang mga enti- 


dad na ito hinggil sa anumang 
pinaninindigan nila nang may pag- 
sasaalang-alang sa mga pambansa 
at demokratikong karapatan ng 
mamamayan.” 

Hindi mapipigil ng rebolusyo- 
naryong mamamayan at mga pwer- 
sa ang mga inisyatiba at hakbangin 
ng iba't ibang entidad na nag-aalok 
ng pakikipagsuportahan at pakiki- 
pagtulungan, pumupusisyong nyu- 
tral o marahas na lumalaban sa 


mga rebolusyonaryong pwersa. Ga- 
gawin lamang nila ang naaangkop 
na tugon. Isang kalabisan at mali- 
naw na kabulaanan ang pagpapala- 
gay na ang rebolusyonaryong gub- 
yerno at ang kilusang masa ay ma- 
kapagpapataw ng sariling kagustu- 
han sa pamamagitan ng simpleng 
pamumwersa o panunutok ng baril 
sa iba, kabilang ang mga nakau- 
pong upisyal at mga naghahangad 
ng pwesto sa reaksyunaryong gub- 
yerno. Totoong lumalapit sa mga 
rebolusyonaryong pwersa ang mga 
lider pulitiko at kandidato sa elek- 
syon sa Mayo 2004 upang ipaliwa- 
nag ang kanilang mga ideya at 
à pananaw, mag-alok ng pakiki- 
pagsuportahan at pakikipag- 
tulungan at tumubos ng 
security clearance para sa ka- 
nilang kampanya. 
Ginagawa lamang ito ng 
naturang mga pulitiko at 


4 kandidato nang tulad ng 
\ a 


ginagawa ng GRP sa pa- 
kikipag-usap sa NDFP 
hinggil sa mga usaping 
substantibo at teknikal. 
Tilang pangahas na pulitiko 
lamang ang bumabalewala sa 

baseng masa at armadong lakas 
ng rebolusyonaryong kilusan, 
nagdedeklara ng gera laban dito at 
walang hunos-diling nagdadala ng 
mga pribadong armadong grupo 
at/o upisyal na mga armadong 
yunit ng reaksyunaryong armadong 
pwersa, pulisya at paramilitar sa 
teritoryo ng rebolusyonaryong 
gubyerno. 

Ang pahintulot o security clear- 
ance para pumasok sa teritoryo ng 
rebolusyonaryong gubyerno ay 
naglalayong tukuyin ang katangi- 
an ng mga grupo at indibidwal na 
pumapasok at hadlangan ang pag- 


5 


pasok ng mga tauhan ng kaaway na 
magpapahamak sa mamamayan. 
Kapaki-pakinabang ito kapwa sa 
mga rebolusyonaryong pwersa at 
mga kandidato dahil sa pamamagi- 
tan nito'y maiiwasan ang 
mga di kinakailangang sa- , 
gupaan at pagkakamali. (4 

Hindi binubuwisan 
ng rebolusyonaryong Ý 
gubyerno ang kalayaang RAA 
magpahayag, bagamat ) 
maaari nitong limitahan Y4 
(ngunit di labagin) ang “\ 
gayong karapatan kapag PALA 
pumapasok sa teritoryo f 
nito ang mga kontra- 
rebolusyonaryong ka- 
away na may dalang 
mga armadong tauhan 
upang siraan at hamunin 
ang mga rebolusyonaryong 
pwersa. Ang binubuwisan ng 
rebolusyonaryong gubyer- @. (A 
no ay ang pribilehiyong 
magpatakbo ng pribadong 
negosyo na maaaring sa 
isang antas ay mapagsamantala 
ngunit maaaring pahintulutan at 
buwisan dahil kailangan at pakiki- 
nabangan pa rin ng mamamayan. 

Sa ilalim ng intenasyunal na 
batas at ng kumon na batas ukol sa 
armadong tunggalian, lehitimong 
hangarin at pinagsisikapan ng re- 
bolusyonaryong gubyerno at kilu- 
san ng mamamayan ang pagkaka- 
mit ng internasyunal na pagkilala 
sa status of belligerency nito. Nag- 
mumula ito sa katotohanang naka- 
mit ng rebolusyonaryong gubyerno 
at kilusan ang status of belligerency 
bunga ng puspusan at masikhay na 
pakikibaka. Hindi nila kailangan ni 
nilalayong kamtin ang belligerency 
status sa pamamagitan ng usapang 
pangkapayapaan ng GRP at NDFP at 
lalong hindi sa pamamagitan ng 
mga pakikipag-usap at pangmada- 
liang mga pakikipagkasundo sa 
mga indibidwal na pulitiko.” 

Ang internasyunal na pagkilala 
sa gayong katayuan ay magmumula 


6 


pa 


VA 


jt za 


y d 
E ONG 


sa mga tagumpay ng mga opensiba 
ng BHB at ng paglawak ng kapang- 
yarihan at teritoryo ng gubyernong 
bayan. Tulad ng nalalaman ng mga 
taong may mabuting kalooban at 

may sapat na pang-unawa, ang 


at mamamayang kinakata- 
SN wan ng NDFP ay may mga 
sexy] karapatan at tungkulin sa 
nj ilalim ng internasyunal na 
“4 batas, ng Comprehensive 
Agreement on Respect for 
Human Rights and Interna- 
$ tional Humanitarian Law 
|) (CARHRIHL) at ng konstitu- 
syon at mga batas ng rebo- 
lusyonaryong gubyerno. 

Rea. Mayroon mang BHB 
INN o wala, mapagpasya 
YN ang malaking salapi sa 
AG” mga reaksyunaryong 
eleksyon at nagmumula 
ito sa mga imperyalista, 
mga nagsasamantalang 
uring malaking kumpra- 
dor at panginoong maylu- 
pa at mga burukrata kapitalistang 
sumasarili sa nakokolektang buwis 
at mga pag-aaring publiko. Mali 
ang tinatarget ng bayad na pata- 
lastas at inililihis nito ang 
atensyon ng tao palayo sa 
mga nang-aapi at nagsasa- 
mantala na siyang nagta- 
takda ng katangian, 
kondukta at kala- W 
labasan ng elek- 

syon. Hindi dapat 
palabasing kasalanan 
ng BHB ang kabulukan y 
ng sistemang elektoral at ng / 


N 
We k mga rebolusyonaryong pwersa 


AN a 
ng mga nagsasamantalang NY/ 
uri.“ a 


mga maling hakahaka hinggil sa 
BHB, tumutungo ang pahayag |, 
sa di kapani-paniwalang kong- 44 
klusyon na ang reaksyunaryong ” 
eleksyon ay kontrolado ng BHB at 
hindi ng reaksyunaryong gubyer- 
no.” Hindi kaya dapat unawaing 


lubos ng mga naglabas ng naturang 
pahayag na ang eleksyon sa Mayo 
2004 ay pag-aari ng mga nagsasa- 
mantalang uri, ng reaksyunaryong 
gubyerno at ng mga tiwaling puli- 
tiko ng sistema na kumukurakot sa 
nakokolektang buwis at tumatang- 
gap ng pera mula sa kanilang mga 
panginoong masalapi at ang ga- 
yong eleksyon ay naglalayong lu- 
mikha ng ilusyong may demokra- 
sya? 

Ang pananagutan sa mapagsa- 
mantala, mapang-api at tiwaling 
katangian ng naghaharing sistema 
at ng mga elektoral na proseso nito 
ay hindi maaaring ipasa sa BHB at 
sa rebolusyonaryong kilusang ma- 
sa. Kahit ilang kasinungalingan ay 
hindi makapagbubunton ng sisi sa 
BHB. Sa katunayan, nakaatang sa 
BHB ang tungkuling mang-aresto 
ng mga mandarambong para maim- 
bestigahan at kung ipinahihintulot 
ng ebidensya ay maisakdal at mali- 
tis. Ang tungkuling ito ay nagmu- 
mula sa konstitusyon at mga batas 
ng rebolusyonaryong gubyerno at 
sa CARHRIHL. 

Ang paglaki ng rebolusyonar- 
yong hukbo at lahat ng mga or- 
È ganisasyong masang nakiki- 

baka para sa pagbabagong 
panlipunan ay nag-uugat 
$% sa katotohanang ang ma- 
# mamayan ay patuloy na 
'p? inaapi ng naghaharing es- 
tado ng malalaking pa- 
mn. nginoong maylupa, 
malalaking nego- 
„ syante at mga ti- 
y% waling burukrata. 
Kaya kinikilala ng 
” mamamayan ang 
rebolusyonaryong gub- 
| yerno bilang gubyernong tu- 
mutugon sa kanilang mga ka- 
hilingan. Lumalahok sila sa re- 


y bolusyonaryong kilusan upang 
labanan ang mga umaapi at nagsa- 


samantala sa kanila at magsikap na 
matupad at maisulong ang kani- 
lang mga pambansa at demokrati- 


ANG BAYAN Abril 19, 2004 


kong karapatan at interes. Sumasa- 
lig sila sa sariling mga pagsisikap 
at rekurso habang malugod na 
tumatanggap ng mga boluntaryong 
kontribusyon at donasyon para sa 
mga layuning panlipunan katulad 
ng ginagawa ng mga simbahan. 

Ang paratang na nangingikil 
ang BHB ay malisyoso, walang ba- 
tayan, at hindi makatarungan.” Ang 
mga rebolusyonaryong buwis, bo- 
luntaryong kontribusyon at dona- 
syon kung mayroon man ay para sa 
mga layuning panlipunan ng rebo- 
lusyonaryong gubyerno at kilusan. 
Ginagamit ang mga ito upang tu- 
gunan ang mga pangangailangan 
ng mamamayan at para itaguyod at 
ipagtanggol ang kanilang mga 
pambansa at demokratikong inte- 
res. 

Ang orihinal na nag-imbento 
ng maling paratang na ang BHB ay 
nagpapataw ng buwis sa kalayaang 
magpahayag at sa kampanyang 
elektoral ay mga eksperto sa say- 
war ng militar, mga kleriko-pasis- 
tang elementong nag-aastang ta- 
gapagtaguyod ng civil society, mga 
sosyal demokrata at mga anti- 
komunistang elementong kasabwat 
ng US intelligence sa Institute of 
Popular Democracy at Akbayan. Si- 
nasamantala nila ang binaluktot na 
mga pahayag ng ilang rebolusyo- 
naryong lider na pinalalabas nilang 


ANG BAYAN Abril 19, 2004 


arogante at nagtatangkang pwersa- 
hin ang mga kandidato sa pulitika 
na magbayad ng tinatawag na 
permit to campaign at pagka- . 
tapos ay inilalantad at ipi- Æ 
nagkanunulo sila. 

Napakaaktibo ng GRP 
sa pagbira sa rebolusyo- N 
naryong mamamayan at X 
mga pwersa at maging YG 
sa ilang ligal na prog- E. 
resibong partido at 
kandidato. Ang say- 
war hinggil sa tinagu- 
riang PTC at ang pagpa- E 
paratang na komunista $ 
ang mga progresibo ay 
naglalayong bigyang-kat- 
wiran ang mararahas na 
atake, pag-ibayuhin ang ta- 
lamak nang mga paglabag sa 
karapatang-tao at bawasan o 
alisan ng boto ang mga progresi- 
bong partido at kandidato. 

Wala pang kandidatong umaa- 
min na nagbigay siya ng salapi sa 
BHB dahil sa takot. Iilang pulitiko 
lamang na ginagamit ng militar 
para sa saywar ang nagpapahayag 
ng mga kasinungalingan laban sa 
BHB. Unang-una, ang iilang ito ay 
mga pusakal na kaaway na ng BHB. 

Ipinagpapalagay ng pahayag 
na ang BHB ay nakakokolekta ng 
napakalaking halaga mula sa "PTC" 
para ipambili ng mga baril.” Kaug- 

nay nito, binibigyang-diin namin 
S na halos 100% ng 


ı mga sandata ng BHB 
IS ay nakukuha sa laba- 
nan. Sagana sa armas 


ang bansa dahil unang-una 
na'y sinusuplayan ng Pentagon 
ang papet na mili- 


tar, pulisya at paramilitar. Saka na 
lamang nasasamsam ng BHB ang 

mga armas na ito sa pamamagi- 
tan ng paglulunsad ng mga 
;\ taktikal na opensiba tulad ng 
mga ambus at reyd laban sa 
mga pwersang militar, pulis 
. at paramilitar. 

Hinggil naman sa 
"civil society". Maaa- 
ring magandang ter- 
mino ito. Ngunit sa 
panahong ito, ito ay 
n dili iba't isang hung- 
:j kag na terminong ina- 
- angkin ng mga parasi- 
tikong NGO na pinopon- 
dohan ng mga imperya- 
lista, upang pagtakpan 
yang marahas at malupit 
m3 na katangian ng reaksyu- 
naryong estado at maggiit ng ka- 
gandahang-asal at pagiging mabu- 
ting mamamayan sa ilalim ng 
barbaro at brutal na pwersa ng 
nagsasamantalang mga uri. Mata- 
pos magpanggap bilang sibil na ta- 
gapagtaguyod ng huwad na sosyal 
demokrasya, lumantad na si Nor- 
berto Gonzales bilang pinapaboran 
ng US na national security adviser 
ng papet na gubyerno. 

Ang mga manggagantso sa mga 
NGO ng tinaguriang civil society ay 
walang itinatanong tungkol sa 
tinatawag na PTC kundi nagkakalat 
ng kanilang mga kasinungalingan 
at mga maling kongklusyon. Nili- 
linlang nila ang iba upang magpa- 
hayag ang mga ito ng mga tanong 
na may kinakatigan nang pananaw 
at wala namang inaasahang sagot. 
Ang mga nangunguna sa mga 
manggagantso at kleriko-pasistang 
ito ay matataas na upisyal ng gub- 
yerno sa kasalukuyan. Ang sukdu- 
lan nilang katiwalian ay inilalantad 
ng PEACe Bond scam kung saan 
umaabot sa P1.6 bilyon ang kani- 
lang kinurakot sa kapinsalaan ng 
mamamayan, at ng paglilihis ng 
dambuhalang pondong publiko at 
dayuhang "ayuda" tungo sa pinalo- 


7 


bong mga proyekto ng mga "socdem" na NGO. 

Yumaman ang marami-raming manggagantso sa 
mga NGO, kabilang ang ilang kleriko-pasista, sa mga 
iskandalo at proyektong ito. Ang mga manlilibak na 
ito laban sa BHB at buong rebolusyonaryong kilusan 
ng sambayanang Pilipino ay walang anumang karapa- 
tang magkalat ng mga kasinungalingan at manirang- 
puri habang tikom naman ang bibig hinggil sa bilyun- 
bilyong pisong kanilang kinulimbat. 

Bilang pagtatapos, nais kong banggitin ang 
Second Oslo Joint Statement na pinirmahan ng mga 
panel sa negosasyon ng GRP at NDF noong Abril 3, 
2004. Hinihikayat ng pahayag na ito ang lahat ng 
naghahangad ng makatarungan at matagalang kapa- 
yapaan sa Pilipinas at sa internasyunal na komunidad 
na sumuporta sa mga pagsisikap ng magkabilang 
panig na prinsipyado at sinserong ihanap ng solusyon 
ang kagyat na mga problemang bumabalakid sa usa- 
pang pangpayapaan. Pinasikad nito ang implementa- 
syon ng CARHRIHL. Kinakatawan nito ang komitment 
ng magkabilang panig na pabilisin ang negosasyon 
hinggil sa mga repormang panlipunan at pang-eko- 
nomya. Kaugnay nito, ang walang batayan at di ma- 
katarungang mga paratang na "terorista" at "mangi- 
ngikil" ang NDFP/BHB ay taliwas sa mga positibong 
inabot na ito ng usapang pangkapayaan ng GRP at 
NDFP. 


Mga tala: 

1. Ang tinutukoy na pahayag ay lumabas bi- 
lang isang buong pahinang bayad na patalastas sa 
Abril 16, 2004 na isyu ng Philippine Daily Inquirer. 

2. Sagot sa tanong na: "Kung ang restriksyon 
sa kilos ng mga kandidato ay paglabag sa kanilang 
karapatang-tao, hindi ba't ang pagkawala ng 
pagkakataon ng mga botante na marinig at makita 
ang mga tumatakbong kandidato ay paglabag din sa 
karapatan nilang makakuha ng impormasyon upang 
makaboto sila nang matalino? 

3. Sagot sa: "Sa pakikipagnegosasyong pangka- 
payapaan sa NDF-BHB, ang pinakamalaking balakid 
sa tagumpay ng usapan ay ang pagtanggi ng 
gubyerno na igawad sa kanila ang 'belligerency sta- 
tus' na kanilang iginigiit. Kung tutuusin, ang mga 
katanungan sa itaas ay tumutumbok sa iisang ta- 
nong: Ang pagbubuwis ay gawain ng isang nagsasa- 
riling estado, kaya ang talagang ginagawa ng NDF- 
BHB sa pagbubuwis sa mga kandidato ay pagtatayo 
ng sarili bilang gayong estado na may kapangyari- 
hang magbuwis sa mga teritoryong nasa kontrol 
umano nila. Lumalabas, kung gayon, na ang hindi 
nila nakukuha sa hapag ng negosasyon ay nakukuha 
nila sa pakanang pagbubuwis. Kaya ang huling kata- 
nungan namin ay: Nagsasariling estado ba sila sa 
loob ng isa pang nagsasariling estado?" 

4. Sagot sa: "Ang pinakamalamang na bumigay 
sa kagustuhan ng BHB at pinakamalamang na 
manalo sa eleksyon ay yaong mga pulitikong kila- 
lang tiwali at may hawak na salaping bunga ng 
kanilang mga tiwaling gawi. Kung gayon, hindi kaya 
ito ganap na kabaligtaran ng umano'y layunin ng 
BHB na baguhin ang lipunang Pilipino at iwaksi ang 
lahat ng klase ng katiwaliang malaon nang salot sa 
buhay ng ating bansa?" 

5. Sagot sa: "At kung hindi ideklarang bigo ang 
eleksyon at ang magsipagwagi ay yaong mga nagba- 
yad sa BHB, hindi ba ito mangangahulugan na ang 
proseso ng eleksyon ay kontrolado hindi ng gubyerno 
kundi ng BHB?" 

6. Sagot sa: "Kung iba ang gumawa ng ginaga- 
wa ng BHB, hindi ba't tatawagin itong pangingikil 
sa ilalim ng batas?" 

7. Sagot sa: "Kung ang mga sundalo ay mag- 
benta ng baril sa mga rebelde upang tulungan silang 
pumatay ng kapwa sundalo, hindi ba katulad din ito 
ng mga mamamayang nagbabayad ng 'buwis' sa 
mga rebelde at gayo'y tumutulong sa kanilang pu- 
matay ng mga sundalo gamit ang mga baril na binili 
sa pamamagitan ng naturang 'buwis'?" 


ANG BAYAN Abril 19, 2004 


